


દેડકો અને અજનબી 
મેક્સ 


# : 1હ/વન 


ક 








દેડકો અને અજનબી 
મેક્સ 


ગુજરાતી : સુધીર જે. 








એક દિવસ, એક અજનબી આવ્યો અને જંગલ ના કિનારે 
એણે એનો તંબુ લગાવ્યો. એક સુવરે એને સૌથી પહેલા 
શોધ્યો. 


ઠર જ 





"શું તમે એને જોયો?" સુવરે બતક અને દેડકા ને મુલાકાત બાદ ઉત્સાહિત થઈ 
ને પૂછ્યું. 

"ના, એ જોવામાં કેવો છે?" બતકે પૂછ્યું. 

"મારા મત પ્રમાણે એ એક ગંદા મેલા ઉદર જેવો દેખાય છે," સુવરે કહ્યું. 

"એ અહીં કેમ આવ્યો?" 

પ ઉદર થી સાવધાન રહેવું જોઈયે," બતકે કહ્યું. "એ પાક્કા ચોર હોય 





"એ તમે કેવી રીતે જાણો છો?" દેડકાએ પૂછ્યું. 


"બધા જાણે છે," બતકે ગુસ્સા થી કહ્યું. 


પણ દેડકો આ બાબત માં એટલો નિશ્ચિત ન હતો. એ પોતે જોવા માગતો 
હતો. એ રાતે, જયારે અંધારું થઈ ગયું, તો એણે દૂર થી એક લાલ ચમક 
જોઈ. દેડકો એની પાસે ગયો. 


જંગલ ના કિનારે એણે થોડા વાંસ ના ચોકઠાં પર કપડાં એ અજનબી આગ પર એક વાસણ માં ખાવાનું બનાવી રહ્યો હતો. 
લપેટેલો એક તંબુ જોયો. એક સરસ સુગંધ આવી રહી હતી. દેડકા ને ત્યાં બધું બહુ હૂંફાળું 
લાગ્યું. 





"મેં એને જોયો," બીજે દિવસે દેડકાએ જણાવ્યું. 


"અને?" સુવરે પૂછ્યું. 
"એ એક સારો સાથી લાગે છે," દેડકાએ કહ્યું. 





"એનાથી સાવધાન રહેજે!" સુવરે કહ્યું. 'યાદ રાખજે એ એક ગંદો ઉદર 
જ પણ આ સાચું ન હતું. ઉદર હંમેશા વ્યસ્ત રહેતો હતો. એણે લાકડા 


ભેગા કર્યા અને ખૂબ કુશળતા થી એક મેજ અને બેન્ચ બનાવ્યા. 
એ ગંદો પણ ન હતો. એ ઘણી વાર નદી માં નહાતો હતો, જોકે એ 
થોડો બેડોળ જરૂર લાગતો હતો. 


"હું શરત લગાવું છું કેએ એક દિવસ કંઈ કામ કર્યા વગર આપણા બધાનું 
ભોજન ખાઈ જશે," બતકે કહ્યું. "ઉદર, ગંદા અને આળસી હોય છે." 





ત્યાં સુવર પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યો. 


એક દિવસ, દેડકા એ ઉદર ને મળવાનો ફેંસલો કર્યો. ઉદર સૂર્યતાપ માં 
એની નવી બેન્ચ પર આરામ કરતો હતો. "હેલો," દેડકા એ કહ્યું. "હું "તું ક્યાંથી આવ્યો છે?" એણે ઉદર ને ગુસ્સા થી પૂછ્યું. 
દેડકો છું." "મને ખબર છે," ઉદરે કહ્યું."હું જોઈ શકું છું. હું બેવકૂફ નથી. 
હું વાંચી શકું છું અને લખી શકું છું અને હું ત્રણ ભાષા બોલી શકું છું - 
અંગ્રેજી, ફ્રેન્ચ અને જર્મન." 


"દરેક જગ્યા અને ક્યાંય થી પણ નહીં," ઉદરે શાંતિ થી જવાબ 
આપ્યો. 


. "ઠીક છે, તું તારે ઘરે પાછો જ," સુવરે ઊંચા અવાજ માં કહ્યું. "અહીં 
દેડકો ઉદર થી બહુ પ્રભાવિત થયો. તારું કોઈ કામ નથી." 


સસલું પણ એવું નહોતું કરી શકતું. ઉંદર એકદમ શાંત રહ્યો. 


"મેં પૂરી દુનિયા ની યાત્રા કરી છે," ઉદરે કહ્યું. "અહીં ઘણી શાંતિ છે 
અને નદી પાસે એક સુંદર દ્રશ્ય છે. મને આ સ્થાન પસંદ છે." 





"મને લાગે છે કે તે અમારા લાકડા ચોર્યા છે," સુવરે કહ્યું. 


"મેં એને ભેગા કર્યા છે," ઉદરે એક સભ્ય અવાજ માં કહ્યું. "ખા લાકડાઓ 
બધાના છે." 


"ગંદો ઉદર!" સુવર બડબડયો. 


"હા, હા," ઉદરે દુઃખી થઈ ને કહ્યું. "બધી મારી જ ભૂલ છે. ઉદરો ને હંમેશા 
બધી વાત માટે દોષી માનવામાં આવે છે." 





દેડકો, સુવર અને બતક, સસલા ને મળવા ગયા. 


"એ ગંદા ઉદર ને એ સ્થાન છોડવું પડશે," સુવરે કહ્યું. 


"ત્યાં રહેવાનો એને કોઈ અધિકાર નથી. એ આપણા લાકડા ચોરે છે અને 
સાથે અસંસ્કારી રીતે વર્તે છે," બતકે કહ્યું. 


"શાંત, શાંત," સસલા એ કહ્યું. "એ આપણા થી દેખાવ માં અલગ હોઈ શકે છે, 
પણ એ કંઈ ખોટું નથી કરી રહ્યો, અને લાકડા તો બધાના છે." 





એ દિવસ થી, દેડકો નિયમિત રૂપ થી ઉંદર ને મળવા જવા લાગ્યો. સુવરે દેડકા ને ઠપકો આપ્યો. 


તેઓ બેન્ચ પર ખભા થી ખભા મિલાવી બેસતા અને સુંદર દ્રશ્ય નો "તારે એ ગંદા ઉદર ના ઘર ના ચક્કર ન લગાવવા જોઈયે," એણે કહ્યું. 
આનંદ લેતા હતા. ઉદર, દેડકા ને દુનિયા ભર ના એના કારસ્તાનો ની ર રો 

વાર્તા સંભળાવતો હતો, કેમકે એણે તમામ દેશો ની યાત્રા કરી હતી કેમ નહો?" દેડકા એ પૂછ્યું. 

અને એણે ઘણા રોમાંચક અનુભવો કર્યા હતા. "કેમકે એ આપણાથી અલગ છે," બ તકે કહ્યું. 


"અલગ," દેડકા એ કહ્યું, "પણ આપણે બધા પણ એક-બીજા થી અલગ છીયે." 
"નહીં," બતકે કહ્યું. 'આપણે એક-બીજા સાથે છીયે. ઉદર અહીં નો નથી." 





પછી એક દિવસ, સુવરે ખાવાનું બનાવતા લાપરવાહી વર્તી. 
કઢાઈ માં થી આગ ની લપટો ઉપર ઉઠી. જલ્દી આગ ફેલાઈ ગઈ 
અને આગ ની લપટો થી એનું ઘર સળગવા લાગ્યું. 


સુવર ગભરાઈ ને બહાર ભાગ્યો. "બચાવો! બચાવો!" એણે બૂમ 
પાડો. 


પણ ઉદર ત્યાં પહેલે થી જ હાજર હતો. એ નદી માંથી પાણી ની 
બાલ્દી ભરી-ભરી ને લાવ્યો અને આગ બુઝાઈ ત્યાં સુધી લપટો થી 
લડતો રહ્યો. 


ન ણ 


૫%. 


"છ તો . ડો 





“|. / (સે 
ક હી $ 


સુવર ના ઘર ની છત પૂરી રીતે નષ્ટ થઈ ગઈ. બધા જાનવર આ 
સદમા થી દુઃખી હતા. હવે સુવર બેઘર હતો. પણ એને ચિંતિત 
થવાની જરૂર ન હતી. બીજે દિવસે, ઉદર હથોડી અને ખીલ્લી લઈને 
આવ્યો. એણે ફટાફટ ઘર ના છત ની મરમ્મત કરી દીધી! 





એક દિવસ સસલું થોડું પાણી લાવવા નદી પર ગયું. અચાનક એ લપસી 
પડયું અને ઊડા પાણી માં પડી ગયું. સસલા ને તરતા નહોતું આવડતું. 
"બચાવો! બચાવો!" સસલા એ જોરથી બૂમ પાડો. 


ઉદરે સૌથી પહેલા સસલા ની બૂમ સાંભળી અને અને એણે સીધા પાણી માં 
ડૂબકી મારી. જલ્દી એણે સસલા ને બચાવ્યું અને એને સુરક્ષિત, સૂકા 
કિનારા પર લઈ આવ્યો. 





હવે બધા સહમત હતા કે ઉદર ત્યાં રહી શકે. ઉદર બહુ આનંદી અને ઉદર ઘણી વાર મજેદાર વસ્તુઓ વિષે વિચારતો હતો - એ નદી ના કિનારે 
ખુશખુશાલ હતો અને જો કોઈ ને મદદ ની જરૂર પડતી તો એ હંમેશા પિકનિક આયોજિત કરતો અને બાકી જાનવરો ને જંગલ ની સફર કરવા 
હાજર હતો. લઈ જતો હતો. 


પણ એક દિવસ જયારે દેડકો એના મિત્ર ઉદર ને મળવા ગયો તો 
એને એની આંખો પર વિશ્વાસ ન થયો. ઉદર નો તંબુ જમીન ઉપર 
લપેટાઈ ને પડયો હતો અને ઉદર એના ખભાથેલા સાથે ત્યાં ઉભો 
હતો. 





સાંજે ઉદર તેઓ ને ચીન ના ડ્રેગન ની રોમાંચક વાર્તા સંભળાવતો "શું તું જઈ રહ્યો છે?" આશ્ચર્ય થી દેડકા એ પૂછ્યું. 
હતો. એણે એમને દુનિયા વિષે ઘણી અન્ય રોચક વાતો બતાવી. એ "હા, હવે આગળ ની યાત્રા નો સમય આવી ગયો છે," ઉદરે કહ્યું. "હું 


એક બહુ ખુશહાલ સમય હતો અને એની પાસે બતાવવા માટે હંમેશા અમેરિકા જઈ રહ્યો છું કેમકે એ દેશ મેં પહેલા ક્યારેય નથી જોયો." 


નવા-નવા કિસ્સા હતા. 
એ સાંભળી બિચારો દેડકો સ્તબ્ધ થઈ ગયો. 








એ પછી એ ગાંડો, પણ સાચા દિલવાળો, મદદગાર અને ચતુર ઉદર ત્યાં થી 
ચાલ્યો ગયો. એના મિત્રો ત્યાં સુધી હાથ હલાવતા રહ્યા જ્યાં સુધી એ પહાડી 
ની પાછળ ઓઝલ ન થઈ ગયો. "અમે એને હંમેશા યાદ કરશું," સસલા એ 

નિસાસો નાખતા કહ્યું. 


હા, ઉદર એની પાછળ એક ખાલીપો છોડી ગયો હતો. પણ એણે 
બનાવેલી બેન્ચ હજી ત્યાં જ હતી અને એના ચારે મિત્રો ઘણી વાર 
એની ઉપર એક સાથે બેસી એમના પ્યારા મિત્ર ઉદર ને યાદ કરતા 
હતા. 


આંખો માં આંસુઓ સાથે, દેડકા, બતક, સસલા અને સુવરે એમના મિત્ર 
ઉદર ને વિદાય આપી. "કદાચ હું એક દિવસ પાછો આવીશ," ઉદરે ખુશી 
થી કહ્યું. "પછી હું નદી ઉપર એક પુલ નું નિર્માણ કરીશ." 


સમાપ્ત 








જયારે એક અજનબી જંગલ માં આવે છે, તો દેડકા ના મિત્રો એની ઉપર 
શક કરે છે. એમને લાગે છે કે ઉદર ગંદો અને ચોર હશે. પણ દેડકા ને આ 
વાત પર પૂરી ખાતરી ન હતી. એ પોતે તપાસ કરવાનો ફેંસલો કરે છે 
અને ઉદર સાથે દોસ્તી કરે છે. પણ પછી ઉદર ઘણા સંકટ માં બીજા ને 
બચાવે છે. અંત માં બધા ને અહેસાસ થાય છે કે અલગ દેખાવાવાળું 
જાનવર પણ બહુ સારું અને નેક હોઈ શકે છે! 


મેક્સ એક નાયાબ કલાકાર છે, જેના પુસ્તકો કોમળ હાસ્ય સાથે 
મહત્વપૂર્ણ વિષયો ને રજૂ કરે છે. 


